Boreu Sabbath. 


Cyflwynedig i Mn. W. E. Thomas, 


JFbenezer, Tnecynon. 


FENDIGEDIG foreu, 
Sabbath newydd yw ; 
Braint yw cael ei ddechreu 

Yng nghynteddau Duw. 


Sabbath glân a sanctaidd— 
Dydd addoli yw ; 

Plygwn ninnau'n wylaidd 
Wrth allorau Duw. 


Treuliwn hwn i'r Arglwydd— 
Dydd i foli yw; 

Canmol, mewn llawenydd, 
Wnawn ddaioni Dnw. 


Am ei drugareddau, 
Dydd i ddiolch yw; 

'Tynnwn o ffynhonnau 
Addewidion Duw. 


Dydd i dderbyn bendith 
Adnewyddol yw ; 

Ceisiwn oll yn ddilyth 
Ddydd ar Fynydd Duw. 


AW. 





HY, LLOYD (AB HEVIN) ABERDARE. 





